











_ |CAN HIRABTHLON 
DAVID ; DAVIES ; 
ATR CANTWR, 


Pan yn Garcharor yng Nghaerfyrddin, - 
am y Terfysg yn amser Becca. 


O 


Cenir ar y dôn “ Roslig Castles. 
” MR | 5 















MAU i 
NN Tn 
y 'snm eu UN 








| DnycH ì fyd wyf fod, 
Collais glod all'swn gael, 
Tost yw'r nôd, dyrnod wael, 
; I'w gafael ddaeth a mi. ,. 
' Yn fy ie'nctyd drygfyd ddaeth, 
Yn lle rhyddid caethfyd maith, 
:.^Chwanegwyd er fy ngofid, 


_ a i ON > Ŵ Cd 













Alltud wyf ar ddechrêu'm taith, 
7. Ca'm danfon o fy ngwlad, 
Tŷ fy nhad, er codiad firion, 
I blith y duôn gor, 
Dros y mor, o'm goror gron, 
O'r fath ddrycin i mi ddaeth 
Alltud hir, gyr hyn fi'n gaeth 
Dros ugain o flynyddoedd, 
Tost yw'r modd, cystudd maith, 


an bn i 
| Canffarwelifyngwlad 
“ Anwyl fad, fu wrth fy modd, 
Am y lles ge's ar g'oedd 
Rhwng dy wych aberoedd di... ' 
O ffarwel i Walia gron, * 
Ei dolydd glwys, a'i llwyni llon, ì 
| Heb bryder gwn mai Prydain i 
Yw gardd y-byd i gyd o'r bron, I 
Hil Gomer mwy ffarwel, 1 
I dir Babel fe'm danfonir; 
Dros heli mae fy-nhaith 
Arw faith, Duw foi myn fur. 
Ffarwel i'r rhianod glan, 
Teca'u bryd, a chroewa'u gran, . 
Er penyd, mae-poen anian, 


Dirwyn mae Dewi i'r man, | 


ke ì 
a y dy 


” . Plas Tre-gof anghof fydd, 
Cystudd prudd Dafydd ddaeth, 
Calon lwys droir yn llaith, 

Wrth wel'd y fordaith bell, 
Plwyf Sant Athan, bras fan br0, 
— 'A Cbhadoxton, lle trelais dro, | 
A Phenybont-ar-Ogwr, 
. _ Ffafr Duw fo i'nt yn do. o 
“ «Yniach Forganwg wych, 
_ Swn dy glych, hênffych i'th deulu, 
8. Dy froydd a'th ddolydd glan, 
2. Hafal fan i Eden fu, 
“ _ Farwel Mynwy lon 6i swyn, â 
“AO Droedmhiw'r Clawdd yn.hawdd caf ; 
' gwyn tL | 
| Tredegar a'i thrigolion, 
Hylon fan; bu i mi'n fwyn. 


Dichon bydd rhai o'u bodd, 
Yn gofyn pwy oedd y Bardd, 
Gwmnidoes dyn a wa'rdd 

u Un a dardd o'm hanwyl dir ? 
O wlad Forgan wiwlan daeth 
Yr impyn llon sy'n awr yn llaith, 

:_ Yng ngharchar Sir Gaerfyrddin; 

Cur i'm cof, *rwy'n eithaf caeth... 


Fo 
fî ” 7 
cc - 
YNN 
if 
ŷ 
ur 
bd Z 
rp» 
i 
P 
i 
A1 
€ 
Ŵ 
Ì ' 
o 
iU 
de 
ï 
hi. 
“ « 
ei 
0i 
Wr 
îi 
Ud 
TU 
F 
Ŵ' 
) 
Ŵ 
Ŷ 
* Ŷ a 
P S4 
di 
Ô 
Sf 
& 
5 
1 
' 
Ŵ 
Ma 
| 








En 


Llancarfan ydyw'r plwyf 
Lle tarddodd nwyf fy nyfìant dynol, 
, ,,Fem ganed yn Nhregof,— 
Ffwrdd y ffo'f—dd'oi byth yn ol; 

Rho'f fy enwi chwi'n drue, 

David Davies hoenus yw, 
Dymunwn i'm hiliogaeth, 

'Hir oes faith uwch gwaith fy Nuw, 











